'TO THE FRONT! 


Beneath the weeping willow leave 
I there my darling sweet, 

I must leave my white dove to grieve 
Until again we meet, 

It is for country and for thee 
For parents and for home 

The Alien foe my sword shall see, 
And I now far must roam. 


To where my Country's banner furl 
l'm off, come weal or woe 

No one shall tell my sunny girl 
She's conguered by a foe; 

No one shall rise it to her face 
She loved a coward man 

Nor scorn her as of conguered race 
And of a vanguished clan. 


No one shall bleed my mother's heart 
When ranks return in Joy 

Nor tell her with those sting&s that smart 
She bore a coward boy; 

I'm off—I hear the bugle horn 
My country calls for me; 

I'm off, my mates are yonder torn 
Neath the Flag of Liberty. 


Tll draw my sword for little Wales, 
No foe shall cloud her sun, 
I know the flowers of her dales 
I do not know the Hun; 
I'll draw my sword for Englands King 
Where eer his Flag will furl, 
I only want for all—one thing— 
The love of my sweet girl. 
T6RIEL. 
MR 


i 


PRICE ONE PENNY. 











Balad Filwrol. 


“ Dai Cwm Dulais.” 


T'r gad aeth “Dai Cwm Dulais” 
Yn wrol iawn ei wedd, 
. Fe aeth yn ysbryd Glyndwr 
I fyd y gwn ar cledd; 
Dihunodd tan Llewelyn 
Yn ei angerddol fron, 
I'r gad aeth Dai Cwm Dulais 
Fel car dros Gymru lon. 


I'r gad aeth Dai Owm Dulais 
Fel cawr gan lawenhau, 
A chydag ef o'r dyffryn 
Aeth llawer Will a Dai; 
Er mwyn yr hen fynyddoedd 
A breintiau mawr ein gwlad 
Dilynodd “Dai” dewrion 
I'r Gad! ir Gad!! ir Gad!!! 


I'r gad aeth Dai Cwm Dulais 
A'i gwdyn ar ei gefn, 

I'r gad aeth halier gwrol 
Rhagorol Bwll y Seven; 

Mor falch mae hen gyfeillion 
O'i weld ar faes y gad, 

Yn trin y cledd ai fagnel 
Er mwyn hen Walia fad. 


I'r gad aeth Dai Owm Dulais 
Pob parch i'r serchog Gawr, 

Boed iddo gwympo'r German 
A llawer Uhlan mawr: 

Wrth ganu clod Cwm Dulais 
Fe genir clod y wlad, 

Am ddanfon llawer Dafydd 
Fel “Dai” i faes y gad. 





Doed ysbryd hen wroniaid 
I'r newydd oes i lawr, 
Rhaid brwydro dros Gyfiawnder 
Rhaid cwympo trais i'r llawr; 
Ymgodwch fechgyn ieuainc 
I gwrdd a hawliau'r wlad, 
Dilynwch Dai Cwm.Dulais 
Dros Gymru tua'r Gad. 


Mae genym ni ein rhyddid 
Mae genym ni ein hedd, 
A rhaid amddiffyn heddyw 
Y cyfryw gyda'r cledd; 
Mae'r gelyn ar y bryniau 
Yn dal magnelau brad, 
O blaid Cyfiawnder fechgyn 
Dilynwn “Dai” i'r Gad. 


Dilynwn gamrau arwyr 
Yr oesau dros y Gwir, 
Rhaid chwifio'r faner eto 
Dros Iawnder yn ein tir; 
Nid teg gweld traed yr estron 
Yn sathru Belgium fad, 
Er mwyn y Genedl fechan 
Dilynwn “Dai” i'r gad- 


Mae'r Almaen wedi mathru 
Pob rhyddid tan ei thraed, 
Ac wedi cochi'r llwybrau 
A diniweidiol waed; 
Er mwyn y fam a'i baban 
Er mwyn tangnefedd gwlad; 
Ac er mwyn dal y bradwr 
Awn gyda “Dai” i'r Gad, 

















Gymru! I'r Gad! 


Rho fin i'th gleddyf Gymru ! 
Rho dan i'th fagnel fawr! 

Rho heibio heddyw'th ganu 
A. brwydra megis cawr; 

Saf dros dy dir a'th ryddid 
Yn erbyn twyll a brad 

Er mwyn dy hedd a'th londid 
O! galw'th feib i'r gad. 


Fe gefaist di dy lethu 

Fy ngwlad un waith yn fawr 
A chest dy erchyll waedu 

Fel Belguim fach yn awr; 
O! cyfod wlad y delyn 

Am dro yn wlad y cledd, 
Clyw Glyndwr a Llewelyn 

Yn galw'n glir o'u bedd! 


Gwisg wisg dy nerth fy Nghymru 
Myn gleddyf gyda 'th gan; 
Tra'th fagnel yn taranu, 
O! cadw'n Gymru lan ; 
Mae'r byd yn galw'n uchel 
Am dy gynorthwy 'nawr 
O! Gymru cerdd fel angel 
I faes.y frwydyr fawr. 


Mae Arthur yn llefaru 
,. O'r hen ganrifoedd gynt, 
Mae'i gleddyf yn tywynu 
Ar lwybrau'r haul a'r gwynt; 
Cei gymorth o'r mynyddoedd, 
Cei nodded yr un pryd, 
Rho help yn enw'r Nefoedd 
,Ym mrwydyr benna'r byd. 


ALVA. 





